E LIN TA ak 
Panalangin WA a Alisto ano Ie Maghapon 


LITURGY OF THE HÖURS 


PANALANGIN SA TAKIPSILIM 


Ika-28 ng Enero, 2022 


Paggunita kay Santo Tomas de Aquino, 
pari at pantas ng Simbahan 


- as 


LITURGY OF THE Hours 


REVIARY 
e sa 


Panalangin sa Takipsilim 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus 
O Diyos, halina at ako’y tulungan. 
— O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 


— Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. 


Amen. 
AWIT 


Nang ang Diyos ay lumalang, nilikha n'ya ang tao 
Na kanyang kalarawan, may laya at talino, 

Dahil sa pag-ibig n'ya, mula nang sanggol tayo, 
Tayo'y may kalayaan, ayon sa kanyang piano. 

Sa tao'y iniwanan ang layunin ng buhay 

Na naging kahihiyan, nang sala ay dumatal, 

Tao laban sa kapwa, isip ay karahasan. 

D'yos na ang nagsumamo, ngunit ayaw pakinggan. 


Dumating ang panahon, ang D'yos na ang kumilos, 
Isinugo ang Kristo, upang sala'y matubos. 
Ngayon ay may pag-asa, sa PANGINOONG Hesus, 


Tayo ay sasagana, kung sa kanya'y susunod. 


Umupo o tumayo 


MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 
Ang Panginoong ating Diyos ay dakila, at higit sa alinmang diyus- 
diyosang naglipana. 
Salmo 135 
(Papuri sa mga dakilang bagay na ipinagkakaloob ng Maykapal) 
PA 


Purihin ang PANGINOON! 
Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod, 


Ika-28 ng Enero, 2022 2 


Ng lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok, 
Upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. 


Ang PANGINOON ay papurihan pagkat siya ay mabuti, 
Ang taglay n'yang kabaitan ay marapat sa papuri. 

Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod, 
Ang Israel nama'y bansang hinirang n'ya at kinupkop. 


Aking batid na ang PANGINOON ay ang Diyos na dakila, 
Higit siya sa alinmang diyus-diyosang naglipana, 

Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, 

At kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, 
Ginaganap niya ito, sa sariling pagkukusa. 


Nilikha n'ya yaong ulap na laganap sa daigdig, 
Maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis, 


Sa kanya rin nagmumula yaong hanging umiihip. 


Pinuksa n'ya sa Egipto yaong anak na panganay, 
Maging tao't maging hayop ang panganay ay namatay. 
Nagpamalas siya roon ng gawang kahanga-hanga, 


Upang kanyang pagdusahin si Farao't kanyang bansa. 


Marami rin naman siyang winasak na mga bansa, 

At maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. 

Yaong haring Amorreo na si Sehon ang pangalan, 

At ang haring ang ngala'y Og, isang haring taga-Basan, 

At iba pang mga hari na pinuksa sa Canaan. 

Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, 

Ibinigay sa Israel, ang bayang kanyang hirang. 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 

Ang Panginoong ating Diyos ay dakila, at higit sa alinmang diyus- 
diyosang naglipana. 

Antipona 2 


Sambahayan ng Israel, dakilain ang Panginoon! Awitan siya ng 
papuri pagkat siya'y maawain. 


3 www.ebreviary.com 


II 


Ikaw, PANGINOON, kikilanling PANGINOON na siyang Diyos, 
Ang lahat ng nilikha mo ay hindi ka malilimot. 

Ikaw nama'y mahahabag sa lahat ng iyong lingkod, 

Ang alipin ay lalaya sa kanilang pagkagapos. 

Ang Diyos ng mga bansa'y ginawa sa pilak-ginto, 

Mga kamay nitong tao ang humugis at bumuo. 

Oo't mayro'n silang bibig, hindi naman maibuka, 

Mga mata'y mayroon din, hindi naman makakita, 

Mayroon din silang tainga, ngunit hindi makarinig, 

Hindi sila humihinga, salatin man yaong bibig. 

Ang gumawa sa kanila, at lahat nang nagtiwala, 

Matutulad sa idolong sila na rin ang lumikha! 

Ang PANGINOON ay papurihan, purihin s'ya ng Israel, 
Maging kayong saserdote sa Diyos ay magpuri din. 

Ang PANGINOON ay papurihan, kayong lahat na Levita, 
Lahat kayong natatakot ay magpuring sama-sama. 

Ang Diyos na nasa Sion ay sambahin at purihin, Ang 
PANGINOON ay papurihan, sa templo sa Jerusalem. 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Sambahayan ng Israel, dakilain ang Panginoon! Awitan siya ng 
papuri pagkat siya'y maawain. 
Antipona 3 
Lahat ng bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, O Panginoon. 
Awit: Pahayag 15:3-4 
(Awit ng Pagsamba) 
PANGINOONG Diyos na Makapangyarihan sa lahat, 
Dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa! 
O Hari ng mga bansa, 


Matuwid at totoo ang iyong mga daan! 


Sino ang hindi matatakot sa iyo, PANGINOON? 


Ika-28 ng Enero, 2022 4 


Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? 
Ikaw lamang ang banal! 


Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, 
Sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Lahat ng bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, O Panginoon. 


Umupo 


PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
Santiago 1:2-8 


Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang 
pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang 
inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga 
pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas 
upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung 
kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos 
at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di 
nanunumbat. Subalit ang humihingi'y dapat manalig at huwag mag- 
alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat 

na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng 
anuman mula sa PANGINOON ang taong pabagu-bago ang isip at 
di alam kung ano ang talagang ibig. 


TUGUNAN 


Inibig tayo ni Kristo at nilinis tayo sa ating kasalanan, sa 
pamamagitan ng kanyang dugo. 


-- Inibig tayo ni Kristo at nilinis tayo sa ating kasalanan, sa 
pamamagitan ng kanyang dugo. 


Hinirang niya tayo upang maging bansa ng mga hari at pari, 
— sa pamamagitan ng kanyang dugo. 


Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 


5 WWW. ebreviary. com 


— Inibig tayo ni Kristo at nilinis tayo sa ating kasalanan, sa 
pamamagitan ng kanyang dugo. 
Tumayo 


PAPURING AWIT NI MARIA 
Antipona 
Tinulungan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod bilang 
pagtupad sa pangako niyang awa. 
Lukas 1:46-56 


Gumawa tanda ng krus 


Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, 

At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking 
tagapagligtas. 

Sapagka't nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 

At mula ngayon, ako’ y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng 
Makapangyarihan -- 

Banal ang kanyang pangalan! 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 

Sa lahat ng sali't saling lahi. 

Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 

Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 

At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 

Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 
Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 

Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 
Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Tinulungan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod bilang 


Ika-28 ng Enero, 2022 


pagtupad sa pangako niyang awa. 
PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Ibinigay ng Ama ang Panginoong Hesus hanggang kamatayan para 
sa ating mga kasalanan, at upang tayo’y mabilang na matuwid, siya y 
muling binuhay. Dumalangin tayo: 

gawaran mo kami ng patawad at kapayapaan. 


— Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. 


Dinggin ang aming dalangin at kami'y iligtas habang inaamin ang 
aming mga kasalanan, 
gawaran mo kami ng patawad at kapayapaan. 


-- Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. 


Winika ng iyong Apostol, “Kung dumami man ang kasalanan, lalo 
namang sumagana ang biyaya ng Diyos,” 
patawarin mo ang aming pagtalikod. 
-- Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. 
Panginoon, kami'y nagkasala, nguni't kinikilala rin namin ang iyong 
walang hanggang pagkamaawain, 
sa pagbabalik-loob, kami ay akayin. 
-- Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. 
Iligtas ang iyong bayang mula sa kanilang kasalanan, O Diyos, 
gawin silang sa iyo'y maging kalugud-lugod. 
-- Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. 
Binuksan mo ang paraiso sa magnanakaw na sumasampalataya sa 
iyo, 
huwag mong isara ang pintuan ng langit sa mga yumao. 
-- Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. 
Ama Namin 
Ama namin, sumasalangit Ka 
Sambahin ang ngalan Mo 


Mapasaamin ang kaharian Mo 
Sundin ang loob Mo 


7 www.ebreviary.com 


Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 

Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 

At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 

Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 

At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 


Ama naming makapangyarihan, 

ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas 
sa pagiging uliran sa kabanalan 

at pagiging mahusay sa banal na karunungan. 
Ipagkaloob mong ang itinuro niya 

ay aming matutuhan at ang kanyang 

ginawa ay aming magampanan 

sa pamamagitan ni Hesukristo 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 


- Amen. 
Paghayo 


Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


Ika-28 ng Enero, 2022 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


9 www.ebreviary.com 





mobile prayers 


ua) 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
"> 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


